(Swahili) 9 l C> 


MFAIME 

WA MAJINI 

(na baadhi ya makarama ya Ghaus-e-Azam) 




Sheikh-e-Tariqat, Amir-e-Ahl-e-Sunnat 
Muasisi wa Dawat-e-lslami, Allamah Maulana Abu Bilal 


MUHAMMAD ILYAS 


Attar Qadiri Razavi 





JblaOlj 15 OlL>- 
Jinnat ka badshah 




MFALME WA MAJINI 

na baadhi ya makarama 
ya Ghaus-e-A’zam 


* <r ^e) i (s^ * 


Kitabu hiki kiliandikwa na Shaykh-e-Tariqat Amir-e-Ahl-e- 
Sunnat, muanzilishi wa Dawat-e-Islami ‘Allamah Maulana Abu 
Bilal Muhammad Ilyas Attar Qadiri Razavi 
Katika lugha ya Kiurdu. Kimetafsiriwa kwa lugha ya Kiswahili 
na Majlise Tarajim. Endapo utaona makosa yoyote katika tafsiri 
yake au utungaji wake, tafadhali wasiliana na Majlise Tarajim 
kwa njia ya posta au kwa kipepesi ili upate thawabu. 


Majlis-e-Tarajim (Dawat-e-Islami) 

Aalami Madani Markaz, Faizan-e-Madinah, Mahallah Saudagran, 
Purani Sabzi Mandi, Bab-ul-Madinah, Karachi, Pakistan 
UAN: S +92-21-111-25-26-92 - Ext. 1262 
Email: H translation@dawateislami.net 








\ \dJJ\^ A A V ^J V_l ■» "\ 

Dua Kabla Ya Kusoma Kitabu 


Kabla ya kusoma kitabu au somo la kidini, soma dua ifuatayo. 
Insha-Allah Js-sS^ utakumbuka yote uliyoyasoma. 


'is>- U^Lp 

6^4-\ i'i tj &J~j ui£ 


Ee mola Js-sS^ Ifungue milango ya elimu na busara kwa ajili 
yetu, na utuhurumie! Ewe ulie mtakatifu kabisa. 

(Al-Mustatraf, vol. I, pp. 40, Dar-ul-Fikr, Beirut) 


Kumbuka: Mswalie Mtume JUs«db$ifeJtsS«&i j* mara moja kabla 
na baada ya dua. 

www.dawateislami.net 


Table of 

Contents 


Dua Kabla Ya Kusoma Kitabu.ii 

Mfalme wa Majini.1 

Ubora wa kumsalia Mtume SP .. 1 

1. Mfalme wa majini.2 

2. Mfuasi wa kweli wa Ghaus-e-A’zam.3 

3. Nyoyo zipo kiganjani.5 

4. Nisaidie ewe Ghaus-e-A'zam 6 

Mbinu za Salat-ul-Ghausiyyah.. 7 

Kuomba msaada kwa asie kuwa Allah Js-sSt .7 

Sayyiduna Issa ^UJi^iixaliomba msaada kutoka kwa wengine.8 

Sayyiduna Musa ameomba msaada kutoka kwa watu.9 

Wacha Mungu pia wanasaidia.9 

Ansar maana yake ni ‘wasaidizi’... 10 

Mawalii wa Allah Js-sS^wapo hai.10 

Manabii wapo hai.11 

Wacha Mungu wapo hai.11 
























Imam-e-A'zam -A3' gill ameomba msaada kutoka Kwa 

Mtume jJLsajh&teJkS&isi j* .12 

Imam Busiri kaomba msaada.12 

Kata imeelekea Qiblah. 13 

Ielekeze kata usawa wa Qiblah.14 

Kisa cha Yule aliyekuwa na tabia ya kuelekea Qiblah 14 

Lulu 13 za madani za kukaa kwa kuelekea Qiblah.15 

Hadithi tatu za Mtume Mtukufu liSSS .. 15 

Tiba ya Baghdadi.19 

Baraka za tiba ya Baghdadi.19 

Dawa ya Jailani.21 

















^^^^ .r. Uq A Ml V_i m "•X ^A 


Mfalme wa Majini 


Vyovyote vile shetani atakufanya ujiskie uvivu au uzito, 
basi kisome kitabu hiki kutoka mwanzo mpaka mwisho 
JiiStaiiift—inii imani yako itakuwa nzuri zaidi. 


Ubora wa kumsalia Mtume f§|l!S 

Mtume wa Rahmah JUs^bsjfcJtrfdii JK Mtetezi wa Umma, wa 
mwanzo kuingia peponi JUs <$3 jus 1A1 j* alisema, ‘Yeyote 
atakae nisalia mimi mara mia mbili katika siku ya Ijumaa, 
atasamehewa madhambi yake ya miaka mia mbili.’ 


(Jam'-ul-Jawami'-lis-Suyun, juz. 7, uk 199 Hadithi 22353) 



1 


www.dawateislami.net 


1. Mfalme wa majini 

Abu Saad ‘Abdallah Bin Ahmad alisema, ‘Mara moja, binti 
yangu Fatimah alitoweka kutoka katika paa la nyumba. Basi 
nikapatwa na wasiwasi na kwenda kupeleka mashtaka yangu 
kwa Sultani-ul-Auliya, Sheikh Ghause-A'zam -ASi An Iaa? 
na nikamtaka msaada. Akasema, ‘Nenda Karkh 

(mji) na kakae nyikani wakati wa usiku na tengeneza upweke 
uzio wa kiroho (yaani mduara) wewe na nafsi yako tu. Isome 
i_Lll p —li na tafakari juu yangu. Katika nyakati za usiku, 
misafara mingi ya majini itapita karibu na wewe. Nyuso 
zitakushtua kwa ugeni uliokuwa wa ajabu sana lakini 
usitishike. Wakati wa alfajiri, mfalme wa majini atakuja kwako 
na atakuuliza nini shida yako. Basi utamwambia, ‘Sheikh ‘Abd- 
ul-Qadir Jilani Aji Ga* agj. amenituma mimi kutoka 
Baghdadi na nakutaka unitafutie binti yangu aliyepotea.’ 

Kwa maana hiyo, mimi nikatoka Karkh na nikayafuata 
maelekezo ya Ghaus-e-A’zam Ndani ya kile kiza 

cha usiku ule, majini wenye kutisha wakawa wanapita kwenye 
uzio wangu. Nyuso zao zilikuwa ni za kutisha kiasi kwamba 
sikuweza kuvumilia kuziangalia. Wakati wa alfajiri, mfalme wa 
majini alikuja ilhali amepanda farasi pamoja na majini 
wengine. Alikuwa amebakia nje ya uzio na kuniuliza mimi, ni 
ipi shida yangu. Mimi nikasema kwamba Ghaus-e-A’zam 
Aji dii alikuwa amenituma kwake. Kusikia vile tu, 
akashuka farasi na kukaa chini. Majini wengine wakafanya 

2 

www.dawateislami.net 


Mfalme 


hivyo hivyo wakakaa chini ardhini nje ya uzio wangu. Mimi 
nikampa taarifa kuhusu majanga ya yule binti yangu. Mfalme 
wa majini akatangaza miongoni mwa majini kwa kuuliza, ‘Ni 
nani aliyemteka nyara msichana?’ Muda mfupi tu, jini kutoka 
china alikamatwa na kuletwa mbele kama mhalifu. Mfalme 
akamuuliza, ‘Kwa nini ukamteka nyara msichana kutoka mji 
wa Qutb 1 wa zama hizi?’ Jini wa Kichina huku akitetemeka 
alijibu, ‘Mtukufu! Mimi nimempenda katika mara yangu ya 
mwanzo kumuona.’ Mfalme aliamuru kichwa cha yule jini wa 
Kichina kikatwe na binti yangu arejeshwe kwangu. 

Kumshukuru Yule mfalme, nikasema, ‘Wewe ni mfuasi 
mkubwa wa Sheikh Ghaus-e-A’zam’ Akajibu: ‘Wallahi, JisSt 
wakati Ghaus-e-A’zam -AS Aji anapoanza kututazama 

tu, basi majini wote tunaanza kutetemeka. Na pindi tu Allah 
JU-sA akimteua Qutb, majini wote na wanadamu wanawajibika 
kumtii yeye.’ (Bahjat-ul-Asrar, uk. 140) 


2. Mfuasi wa kweli wa Ghaus-e-A’zam 
Mtu mmoja amesimulia tukio lililotokea katika Kutiyana 
(Gujarat, India), kijiji cha mababu wa Sag-e-Madlna (mwandishi). 
Kulikuwa na mtu katika Kutiyana (mji) ambaye alikuwa ana 
upendo mkubwa sana kwa Ghause-A’zam Aji 
A likuwa akisherehekea Giyarhwin mara kwa mara. Tabia yake 


1 Qutb ni mtu mwenye cheo cha juu kiroho 




nyengine ni kwamba alikuwa akionyesha utiiifu mkubwa na 
heshima kwa Masayyid. Alikuwa mkarimu sana na mwenye 
kuwajali sana hata watoto wa masayyid, kiasi kwamba akiwaona 
tu, anawanunulia pipi tamu. 

Alipofariki duniani, kiwiliwili chake kilikuwa kimefunikwa na 
kitambaa na watu walikuwa wamekaa pembeni mwake kwa 
huzuni lakini ghafla, yule mfuasi wa kweli wa Ghaus-e-A’zam 
akainuka na kukaa kitako. Watu wakawa na khofu na waliachwa 
na mshangao, wakataka kukimbia. 

Akawaita na kusema, ‘Musiogope, nisikilizeni mimi!’ watu 
walipokuwa karibu nae akasema, ‘Nawaambieni ukweli 
kwamba sasa hivi Murshid 1 wangu, Sheikh ‘Abd-ul-Qadir Jilani 
Ai\ dii amenitunukia uwepo wake na ameniambia, 
‘Mfuasi wangu umefariki bila ya kutubia! Haya inuka upesi 
utubie.’ Roho yangu ikarejea katika kiwiliwili changu ili nije 
kufanya toba. Baada ya kusema hayo, akaomba msamaha wa 
madhambi yake na akaitamka kalima. 

Hongereni wafuasi wa Ghaus-e-A’zam kwa sababu Sultani wa 
Baghdadi A' tent amesema, ‘Mfuasi wangu, hata awe 
ametenda madhambi kiasi gani, basi hatafariki mpaka afanye 
toba.’ (Bahjat-ul-Asrar, uk. 191) 


1 mwongozo wa kiroho 



Mfalme 


3. Nyoyo zipo kiganjani 

Sheikh Umar Bazar kzs# amesema, ‘Ijumaa moja, 
nilikuwa naelekea katika msikiti pamoja na Ghaus-e-A’zam 
Aji Mimi niliwaza moyoni kwamba ni jambo 

la ajabu kabisa kwamba kawaida ninapoenda msikitini siku 
ya Ijumaa pamoja na Murshid wangu, watu wengi 
wanakusanyana karibu yetu na kuanza kumtolea salamu na 
kumpa yeye mikono hadi inakuwa vigumu sana kuendelea na 
matembezi yetu; lakini leo hakuna hata mtu mmoja aliyekuwa 
na khabari juu yake. Basi baada ya lile wazo kunipitikia ndani 
ya moyo wangu palepale Ghaus-e-A’zam -AS Aji k sa? 
akaniangalia kwa tabasamu. 

Ghafla, watu wakaanza kumkimbilia na kupeana mikono na 
Sultani wa baghdadi Aji tefv ajU.. Kukawa na watu wengi 
waliosongamana na walituzonga mimi na yeye Murshid wangu 
At k£cr mpaka mimi nikasema tena moyoni kwamba 
ilikuwa bora mwanzo. Mara tu wazo hili liliponipitikia moyoni 
mwangu, yeye alisema, ‘Ewe Umar! Ilikuwa ni 

wewe ndie ulie utamani umati wa watu. kwani si unajua 
kwamba nyoyo za watu zipo katika kiganja changu! Nikitaka 
nitawafanya wanifuate na nikitaka naweza kuwafanya 
wasinifuate.’ (Bahjat-ul-Asrar, uk. 149) 

Kunjiyan dil ki Khuda bali Tujhay dinAisi kar, 

Ke Yeh Sina ho mahabbat ka khazanah tayra 

Allah amekupa funguo za nyoyo katika mkono wako 
Ufanye moyo wangu uwe hazina ya mapenzi yako 
5 

www.dawateislami.net 


4. Nisaidie ewe Ghaus-e-A'zam 

Sheikh Bishr Qarzi A' ^s-s- ssU. amesema, ‘Siku moja 
nilikuwa (nasafiri) na msafara wa biashara wa ngamia 14 
waliobeba sukari. Sote tukakaa katika kambi ndani ya msitu 
wenye kutisha katika usiku ule. Katika sehemu ya kwanza ya 
usiku ule, ngamia wetu wane tuliowabebesha sukari wakawa 
wamepotea. Licha ya juhudi zangu za kuchoka sikuwaona. 
Msafara ukaondoka na ukaniwacha mimi pamoja na muendesha 
ngamia wangu. 

Asubuhi iliyofuata, mimi nilikumbuka kwamba Murshid 
wangu, Ghaus-e-A’zam A izs-e- ^ mara moja aliwahi 
kuniambia, ‘Muda wowote ambao itakukumba shida au tabu 
bite jina langu, wewe utakuwa ni mwenye kuondokewa na 
shida uliyonayo.’ Kwa hiyo, mimi nikaanza kuomba msaada 
nikisema, ‘Ewe Shaykh 'Abd-ul-Qadir! Mimi nimepotelewa na 
ngamia wangu!’ Hapo hapo akanijia mcha Mungu, akiwa na 
nguo nyeupe, amesimama juu ya kilima kidogo upande wa 
mashariki. Yule mcha Mungu akatoa ishara na mimi na 
muendesha ngamia wangu tukaanza kumfuata na kumsogolea, 
tulianza kumkaribia akatupotea machoni mwetu. Tukaanza 
kuangalia kila mahala kwa hali ya mshangao na 
kuchanganyikiwa kabisa. Ghafla, tukawaona wale ngamia wetu 
wane wamekaa chini ya bonde. Tukaenda kuwakamata na 
tukaongoza kwenda kuufuata ule msafara.’ 


(Bahjat-ul-Asrar, uk. 196) 


Mfalme 


Mbinu za Salat-ul-Ghausiyyah 

Wakati Sheikh Abu Al-Hassan Ali Khabbaz alipo 


simuliwa ule mkasa wa wale ngamia waliopotea, alisema 
kwamba yeye aliwahi kuambiwa na Sheikh Abu al-Qasim 
kwamba alimsikia Sheikh ‘Abdul-Qadir Jilani 
Jji kzj-o- siu akisema, ‘Yule atakae omba msaada wangu 
katika shida na dhiki basi atapata uokovu wa shida hiyo na 
atakae nitaja mimi katika muda wa taabu basi atapata nafuu ya 
taabu hiyo. Yeyote amuombaye Allah chochote kwa 

kulitaja jina langu, basi haja yake itatimizwa.’ 

Mtu atakae sab rakaa mbili za nafli, katika kila rak'at akasoma 
suratul Ikhlas mara 11 baada ya suratul fatiha na baada ya 
kutoa salamu amsalie Mtume jMiii j* kisha aelekee 

hatua 11 kwenda Mji Mtukufu wa Baghdad na kuomba shida 
zake na aombe kutatubwa haja yake JsA^- haja yake itatimizwa.’ 


(Bahjat-ul-Asrar, uk. 197) 




Kuomba msaada kwa asie kuwa Allah 

Ndugu zangu waislamu! Baada ya kusoma matukio yaliyopita, 
mtu anaweza kufikiri kwamba ni lazima kuomba msaada kwa 
Allah Js-sS^ yeye pekee na hakuna mwengine zaidi yake kwa 
sababu wakati Allah ana mamlaka ya kutoa msaada, kwa 


7 


www.dawateislami.net 


n in i tuelekee kwa wengine wasio kuwa Allah kwa kuwaomba 
msaada? Hii ni hatari sana na ni hila ya shetani ambayo huwa 
anaitumia sana katika kusababisha watu wengi kupotea. Kwa 
kweb Allah Js-sS^ hajatukataza na kutaka msaada kutoka kwa 
wengine. Angalia katika Qurani Tukufu ambapo Allah JisSt 
ameturuhusu katika aya mbalimbali kutaka msaada kutoka 
kwa wengine. Kwa kweli, licha ya kuwa yeye ni Mwenye 
nguvu, yeye Mwenyewe amewahimiza waja wake 

kuinusuru dini yake; Imeelezwa katika Quran tukufu: 


‘kama mutaisaidia dini ya Allah JisA, pia Yeye Js-sS*- 
atawasaidia’ 

(juzuu ya 26, Sura Muhammad, aya 7) 

Sayyiduna Issa aliomba msaada kutoka kwa 

wengine 

Sayyiduna Issa Auji aliwataka wafuasi wake msaada. 
Imeelezwa katika Quran tukufu: 


dll Ojrfdll ^1 (/jL^oil 


Mfalme 


Nabii Issa alipowaambia wafuasi wake, ‘Ni nani wasaidizi 
wangu kwa (ajili ya kutangaza dini ya) AllahV wafuasi 
wakasema sisi ni wasaidizi wa (kutangaza dini ya) Allah. 

(juzuu 28, Sura Saf, aya 14) 

Sayyiduna Musa ameomba msaada kutoka 

kwa watu 

Wakati Sayyiduna Musa v&ub SjUii s alipotakiwa 

kwenda kumlingania Firauni, alimuomba Allah JfcsSz- ampatie 
msaada wa mwanadamu na kumuomba Allah kama 

ifuatavyo; 

© © <j-\ 6 iJ-* © ob J3 d 3 

‘IVa unifanyie waziri katika jamaa zangu, ndugu yangu Haruni 
(mfanye awe ndie waziri wangu) nitie nguvu kwa (ndugu yangu) 
huyu’ (Juzuu ya 16, Sura Taha, Aya 29-31) 

Wacha Mungu pia wanasaidia 

Allah JisSi amesema mahali pengine: 

3 sLi 6^ 


‘Basi kwa hakika Allah ndiye msaidizi wake na Jibril na 
waislamu wema, na zaidi ya hayo pia Malaika watasaidia. 


(Juzuu ya 28, Sura Tahrim, aya 4) 


Ansar maana yake ni ‘wasaidizi’ 

Ndugu muislamu, umeshaona? Kwamba Quran imeshatangaza 
wazi kuwa Allah JisS^ ni kweli Msaidizi lakini kwa fadhila zake 
Allah diiSs Jibril na watu walio karibu na Allah (Manabii 
vitib SjlAJi na watu wema) na hata Malaika wanaweza 
kusaidia. AuijTLa 61 Sasa ule wasiwasi wa shetani kwamba 
hakuna yeyote asiyekuwa Allah anaeweza kutoa msaada 
ushaondoka kabisa. La kutia nguvu zaidi ni kwamba watu 
waliohamia madina wanaitwa Muhajir (masahaba waliohama) 
na wale walio wasiaidia na kuwaunga mkono ni Ansaar 
(masahaba waliosaidia) kila mtu aliesoma anaifahamu maana 
ya neno Ansaar kama ni wasaidizi. 




Mawalii wa Allah wapo hai 

Inawezekana kwa Shetani kumfanya mtu afikiri kwamba 
inaruhusiwa kuomba msaada kutoka kwa mtu hai lakini 
haijaruhusiwa kwa maiti. Kama utazisoma kwa makini aya 
zifuatazo na mada inayofuata hapo mbele basi huenda wazo 
baya la shetani likakutoka kabisa jisA^LJte’CA^ilnaelezwa kuwa: 


10 


Mfalme 


£5B :> ojJ-*-^ ^ q't= : *' i %\jksA o^\ dL\ 


‘No ivaZa ivaZa musiseme kuwa wale walio uwawa katika njia ya 
Allah ni maiti, bali wao ni wahai lakini nyinyi hamtambui’ 

(Juzuu ya 16, Sura Baqarah, aya 154) 


Manabii -^ujisSjLUi^le. wapo hai 

Kama hii ni sifa ya mashahidi, basi anawezaje mtu kuwa na 
shaka kuhusu uhai wa Mitume -viSJis sXSm ambao ndio 
wenye daraja ya juu kuliko mashahidi! 

Sheikh Imam Bayhaqi si' ameandika kitabu chake 

kuhusu maisha ya Manabii (Hayatul-Anbiya) na ameandika 
katika Dalailun-Nubuwwah kwamba Manabii sAHi 
wapo hai kwa Mola wao kama mashahidi. 

(Al-Havi lil Fataawa, juz. 2, uk. 263) (Dalailun-Nubuwwah, juz. 2, uk. 388) 

Wacha Mungu wapo hai 

Sheikh Shah Waliyullah amesema kuhusu hadhi ya 

Ghaus-e-A’zam dAKMiii katika namba 11 ya Ham'at; ‘Yeye 
ni Sheikh Muhiyyuddln ‘Abd-ul-Qadir Jilani na 

yeye eAJi sit*. ana uwezo ndani ya kaburi lake kama 
waliokuwa hai (huku duniani).’ (Ham'at, uk. 61) 


11 


Hivyo basi, Manabii sUAsaJ~&!\ na watu wema JiiS&i)! 
wapo hai na sisi hatuombi msaada kutoka kwa wafu bali 
tunaomba msaada kutoka kwa wale walioko hai tu. Nasi 
tunaamini kuwa wao ni wasaidizi kwa idhini yake Allah J«5^ 
na bila ya idhini yake mtume yoyote wala mcha Mungu hawezi 
kutupatia sisi aina yoyote ile ya msaada. 

Imam-e-A'zam ameomba msaada kutoka 

Kwa Mtume JUs«db*sfejtsS*ii!,5* 

Imamu wa mamihoni ya wafuasi wa madhehebu ya kihanafi 
Imam al-A'zam Abu Hanifa a&jksjiik&t Ameomba msaada kwa 
Mtume JUs^sssfcJtsSaiii J* katika Qasid-e-Un’man: 


•ill— •i°j* j 11 l—£ ui—hsill 



Ewe mbora kuliko binadamu wote na majini! Ewe hazina ya 
Allah JisSi nakuomba unipe kwa ukarimu wako na uniridhishe 
kwa kuniridhia. Mimi nataraji ukarimu wako. Hakuna msaidizi 
kwa Abu Hanifa ksf^ katika watu isipokuwa wewe. 




Imam Busiri kaomba msaada 

Sheikh Imam Sharaf-ud-Din Busiri "^s-o- g&s- ameomba 


12 


Mfalme 


msaada kutoka kwa Mtume JUs^ssjisJtsSiiiiJ* katika kasida yake 
mashuhuri inayojulikana ‘QasIdali-e-Burdah’ na akasema: ‘Ewe 
mbora wa viumbe! Sina mwingine isipokuwa wewe, ambaye 
atanipatia msaada katika nyakati za shida. 

(QasTsdah-e-Burdah, uk. 36) 

Imdadullah Muhajir Makki 6&Ji kzs* ameomba katika 
kitabu chake cha mashairi chenye jina 'Nalah-e-Imdad: 

Laga takyah gunahaun Kapara din raat sauta Hun 
Mujhay ab Khuwab-e-ghaflat se Jaga do Ya Rasulallah 

Nina lala mchana na usiku juu ya mto wa madhambi 
Niamshe mimi ewe Rasulallah kutoka katika ndoto za pumbao. 

Kata imeelekea Qiblah 

Siku moja, kundi la watu wacha Mungu kutoka kijiji 

cha Jilan walitembelea mahakama yenye kheri ya Sheikh 
Ghaus-e-A’zam -A5Si A Ai*- na kuona kata (chombo cha 
kuchukua udhu) yake haikuwa imelekea Qiblah basi 
wakamfikishia taarifa Ghaus-e-A’zam -AS At ku-z juu ya 
jambo hilo. Yeye A akamuangalia kwa jicho la 

ghadhabu mtumishi wake ambaye hakuweza kuvumilia hali 
ya ukali wa Sheikh kwa kuangaliwa kule na akaanguka 
chini na akatetemeka mpaka akafariki. Kisha Ghaus-e-A’zam 
-ASi Aji a4A? aia akaitazama kata yake, basi ile kata yenyewe 
ikaelekea Qiblah. (Bahjat-ul-Asrar, uk. 101) 


13 



Ielekeze kata usawa wa Qiblah 

Enyi wafuasi wa Sultani wa Baghdadi! Bila shaka, mapenzi ya 
dhati kabisa ni kufuata kila kitendo cha yule umpendae. Hivyo 
basi kama inawezekana kuielekeza kata ya kutawadhia upande 
wa Qiblah basi fanyeni hivyo hivyo. Muhadithi-al- A'zam 
Maulana wa Pakistani Sheikh Sardar Ahmad JtsS 
alikuwa anaielekeza kata yake ya kutawadhia na viatu vyake 
upande wa Qiblah na mimi Sag-e-Madinah (mwandishi) huwa 
nafanya bidii kuzifuata nyayo walizopita wacha Mungu kama 
hawa (dis5<5l)i kwa kuielekeza kata yangu na viatu vyangu 
upande wa Qibla, bali napenda kila kitu kielekee Qibla. 

Kisa cha Yule aliyekuwa na tabia ya kuelekea Qiblah 

Ndugu waislamu! Kadri inavyowezekana, tunatakiwa kuendeleza 
tabia ya kukielekea Qiblah kwa sababu kuna baraka nyingi za 
kufanya hivyo. Sheikh Imam Burhan-ud-Din Ibrahim Zarnuji 
anasimuha; ‘Wanafunzi wawih walisafiri nje ya nchi 
kutafuta utambuzi wa maarifa ya dini. Wote wawili walikuwa 
katika darasa moja. Wakati waliporudi nyumbani, mmoja wao 
alikuwa mwanachuoni mkubwa sana na mwengine akabakia 
kuwa ni mjinga. Wanazuoni wa mji ule wakaanza kufikiria 
sababu gani iliyowafanya kuwa tofauti. Baada ya kufanyika 
uchunguzi wa makini katika njia zao za kujifunza, namna zao 


14 


Mfalme 


za kudurusu na tabia zao zingine, jambo moja lilionekana wazi 
kuwa Yule aliyekuwa mwanachuoni alikuwa na tabia ya 
kulekea Qiblah na Yule mwengine hakuwa na tabia hiyo. 

Kwa hivyo basi, wasomi na wanasheria JisSibi u&eo- kwa kauli 
moja wakakubaliana kwamba kwa baraka ya jitihada ya 
kufuata sunna ya kuelekea Qibla yule mwanafunzi akawa 
mwanachuoni mkubwa. (Ta'lTm-ul- Muta'allim, uk. 68) 


Lulu 13 za madani za kukaa kwa kuelekea Qiblah 

❖ Mtume Tukufu JlsSaiii J* alikuwa na kawaida ya 

kukaa huku ameelekea Qiblah. (ihya-ul-'Ulum, juz 2, uk 449) 


Hadithi tatu za Mtume Mtukufu 

❖ Bora ya vikao vyote ni vile ambavyo watu wake huelekea 
Qiblah. (Mu'jam Awsat, juz. 6, uk.161, Hadithi 8361) 

❖ Kila kitu kina thamani na thamani ya kikao ni kuelekea 
Qiblah. (Mu'jam al Kabir, juz. 10, uk320., Hadithi 10781) 

❖ Kila kitu kina utukufu wake na mikusanyiko nayo utukufu 
wake unapatikana kwa kuelekea Qiblah. (Mu'jam al Kabir, juz 
2, uk.20, Hadithi 2354) 


15 


Ni sunna kwa Muballighln na walimu kuwa wao wakipe 
mgongo Qibla ili wasikilizaji (wanafunzi) waweze kukaa 
ilhali wameelekea Qiblah. Ndio maana, Sheikh Hafidh 
Sakhawi ksf-& amesema, ‘Sababu moja wapo kwamba 

kwanini Mtume J* alikuwa akikipa mgongo 

Qiblah, ilikuwa ni kuwaruhusu masahaba waelekee Qiblah. 

(Al-Maqasid-ul-hasanah, uk. 88) 

Sayyiduna ‘Abdullah Bin Umar jisS aiii mara kwa 
mara alikuwa anaelekea Qiblah. (Al Adah al Mufrad, uk 291, 
Hadithi 1137) 

Wakati wa kufundisha Qur'ani Tukufu na elimu, 
unapaswa kukaa ilhali umekipa mgongo Qiblah kwa niya 
ya kutekeleza sunnah ili kuwawezesha wanafunzi kuelekea 
Qiblah. Na wanafunzi wafundishwe sunna, falsafa na nia 
ya kukaa katika utaratibu huu. Jaribu kukaa ilhali 
umelekea Qiblah utakapokuwa husomeshi darasani. 

Wanafunzi wanapaswa kuelekea Qibla ikiwa katika 
kuelekea Qibla wanaweza kumuelekea mwalimu pia (kama 
haiwezekani basi wamuelekee mwalimu tu) la kama si 
hivyo itakuwa vigumu kumuelewa mwalimu. 


16 


Ni sunna kwa Khatib kutoa khutba ilhali amekipa mgongo 
Qibla ili wale wanaomsikiliza wamuelekee yeye khatib. 

Wakati wa kusoma Qur'an Tukufu, vitabu vya dini, 
kuandika Fatwa, kutunga kitabu, kuomba dua, kufanya 
Zikri, kumsalia mtume na wakati wowote ukiwa umekaa 
chini au umesimama, kama hakunakizuizi chochote 
kinacho husiana na dini, jaribu kujizoesha tabia ya 
kuelekea Qiblah kila wakati ili upate thawabu nyingi. 
(Ikiwa wewe umo ndani ya nyuzi 45 ya Qiblah utakuwa 
unahisabika kama umeelekea Qiblah). 

Kama inawezekana, weka meza, kiti nk kuelekea usawa wa 
Qibla ili wakati wowote ukiwa umekaa utakuwa umeelekea 
Qiblah. 

Kama imekutokea tu ukawa umeelekea Qiblah bila ya 
kukusudia hivyo basi hutapata ujira wowote. Hivyo basi 
mtu anatakiwa awe ananuwia nia njema, kwa mfano 
(1) kupata thawabu ya akhera (2) kutekeleza sunna 
(3) Ninaelekea Ka'abah kwa heshima yake na utukufu 
wake. Wakati unajisomea au kufanya utafiti wa vitabu vya 
Kiislamu na masomo mengine unapaswa kuweka nia kama 
hizo ikiwa ni pamoja na kwamba kwa kuitekeleza sunnah 
ya kuelekea Qibla, nitapata baraka ya elimu ya Dini. 


17 


Katika nchi nyingi kama vile, Pakistan, India, Nepal n.k. 
wakati wowote mtu anapo elekea Qiblah wakati huo huo 
huwa anakuwa ameelekea Madinali Munawwarah kwa 
hivyo basi uongeze nia ya kulekea Madlnah-tul- 
Munawwarah kwa kuipa heshima. 

Balihnay Ka Hasin qarinah nyasi 
Rukh Udhar nyasi Jidhar MadTnah nyasi 
Dono 'Alam Ka jo naginah nyasi 
Meray Aqa ka Woh MadTnah nyasi 
Ru barn may ray Khana-e-Ka'abah 
Aur Afkar kitabu mayn Woh MadTnah 

Upande mzuri ulioje kuwa wewe uso 
wako ume elekea Madina ambayo 
Almasi katika kote kuwili duniani na akhera, 

Mji wa Mtume wangu ulio barikiwa, Madina 
Mbele yangu na ka’ba ipo ndani yafikra zangu . 




18 


Mfalme 


Tiba ya Baghdadi 

Usiku wa mwezi 11 wa Rabi'-ul-Ghaus (mwezi 4 ya Kalenda 
ya Kiislamu), soma majina 11 ya Sheikh Ghaus-e-A'zam 
aLi ddx (Soma Salat-'Alan-Nabi mara 11 mwanzo na 
mwisho wa kuyasema majina hayo) kisha puliza juu ya tende 
11 na uzile katika usiku huo huo basi utaipata amani kwa 
muda wa mwaka mzima, majina yenyewe yapo hapo chini. 


s-Ja-3 C^ 

2 


l 


4 

4s ?!>> e 

3 


6 


5 


8 


7 


10 


9 


11 


Baraka za tiba ya Baghdadi 

Muhtasari wa ndugu mmoja wa Kiislamu ni kama ifuatavyo: 
Ijtimai ya Zikri ilifanyika mwezi 11 Rabi'-ul-Ghaus, 1425 AH 
(2003) katika eneo la Korangi, Babul Madinah Karachi. Wakati 
wa Bayana ya kuihamasisha sunnah ilipokuwa inafanyika, tiba 
ya Baghdadi ilitambulishwa. Baada ya Bayana, ilifayika Bay'ah 


19 











ya kujiunga na Silsilah ya Qadiriyya razawiyya. Ghafla 
nikapatwa na usingizi, basi macho yangu yalipo jifumba, 
niliona kwamba sheikh Ghaus-e-A'zam amekaaa 

na uso wake ni wenye kumemeta na amekitanda kishali chake, 
nikasogea mbele na nikakishika kwa upande. Na nikahisi kuwa 
kuna watu wengine pia wamekishikilia lakini sikuweza 
kumuona yeyote kati yao. Nikayakariri yale maneno 
yanayosemeshwa wakati wa bay'ah. Hapo hapo baada tu ya ile 
bay'ah kumalizika, nikapeleka maombi ya kuwa mke wangu 
ana mimba na anahisi maumivu makali sana. Na daktari 
ameshauri afanyiwe upasuaji; basi nipatiwe nafuu na janga hili. 
Akanijibu, ‘Tumia tiba ya Baghdadi.’ Nikauliza kwa heshima, 
Ewe Murshid wangu! Muda umeenda na ninatakiwa kuifanya 
usiku huu huu.’ Akanijibu, ‘Umeruhusika kuifanya katika 
mchana, kabla ya siku kumalizika na S&p-AiwX-k.&l utabrikiwa 
watoto mapacha bila ya upasuaji. Wape watoto wako majina ya 
Hassan na Mushtaq. Wote hao wawili watakuwa chini ya 
uangalizi wangu.’ Nikafanya kama nilivyo amrishwa na 
nilimpatia mke wangu tende kama inavyotakiwa. 

JaL Majibu nikayaona hapohapo na yale maumivu 
yakapotea kabisa, na mke wangu akajifungua bila ya shoda 
yoyote ile. Ninashuhudia kuwa nilijaaliwa watoto mapacha 
wawili kama vile Ghause-A'zam alivyo ni bashiria, na 
nikawapa majina ya Hassan na Mushtaq kama ilivyo agizwa.’ 


20 


Mfalme wa majini 


Dawa ya Jailani 

Chukua tende 3 ndani ya usiku mwezi 11 Rabi'-ul-Ghaus. 
Soma suratul fatiha mara moja na suratul Ikhlaas mara moja. 
Kisha soma maneno yafuatayo mara 11: 



Soma Salat-'Alan-Nabi mara moja kabla na baada yake kisha 
puliza juu ya tende moja, rudia kisomo hicho na upulize juu ya 
tende ya pili na endelea mpaka tende ya tatu. Hakuna ulazima 
wa tende hizo kuliwa ndani ya usiku huo huo, zinaweza kuliwa 
hata katika masiku mengine. Utapata nafuu ya magonjwa yote 
ya tumbo kama vile maumivu ya tumbo, kukosa choo, kujawa 
na gesi tumboni, vidonda vya tumbo, kutapika na mengineyo. 




21 


www.dawateislami.net 







